4 C AA. INNI 


el 


Ffair Mynwent -y- Crynwyr. 


Cyfansoddwyd yn y flwyddyn 1840, gau Edmwnd Rhys 
(Ap Bleddyn). 





po Cymro mwyn diweniaeth, 
Naws odiaeth cydnesewch, 

Yn hollol ar bennillion, 
Newyddion cyson gewch: 

Ce's 7a//y iawn, ar ryw brydnawn, 
A llawer iawn o fwyniant, 

Mae pethau rhyfedd, ar fy ngair, 
I'w gwel'd yn ffair y Fynwent. 


Mi welwn Jack y /ockey, 
Vn do'd o ffair Llandaf, 
A'i eigan wedi ei rhwygo, 
Gwaith ffraeo a Mog y cnaf, 
A Rowli'r Gôf a'i 7a//y cuwch, 
Yn curo'r lluwch o'r llwybrau, 
A Thwm law-bwt, a'i feirch ar werth, 
Yn gyru nerth eu carnau. 


Pryd hyn mi welwn Ifan o Dyn-y-banwan boeth, 

Ar agwedd gwr, yn rbegu yn gwrs, gan dynu ei bwrs yn noeth, 
| A gwaeddu yn hy' a'i safn ar led, 

Nes oedd Ef wedi crygu— 

Wel dyma ebolas bymtheg oed 

Na chas hi 'rioed o'i maeddu. 











2 


Mi welwn Susan Morla, 
Yn dechra' sefyll 2egs, 

A Charles y gweu'dd yn gwaeddu pit, 
Wel 'nawr am A7/-7my-/egs ; 

Doedd gan y gweu'dd, mi wn yn dda, 
Well amcan na Mynaran, 

Fe hita'n syth ar Lewis Shon, 
Nes tori croen ei dalcan. 


'Roedd yno ferch o Fedwas, 
A gwir yw'r hanes hyn, 
A dau fab yn ei cheisio— 
Bu yno ow/Je tyn ; 
A thynu wnant o gam i gam, 
Nes ymladd am y geingan, 
Daeth nemawr iawn o'i crwyn hwy'n iach, 
O fwrlin bach y tafarn. 


'Roedd yno lencyn ifanc, 
O gwmpas deunaw oed, 
Yn edrych fel barcutan, 
Heb fod mewn ffair erioed ; 
A'i gariad yn ei waw'dd tua thre, 
Wrth hon, fe ddyweda'n bendant, 
Ddo' ddim tua chartre cyn Gwylfair, 
Os para ffair y fynwent. 


Mi aetho i lofft y dawnsio, 
'Roedd yno guro glew, 
Rhwng y Teiliwr o Gaerphilly 
A bwli o Rhydyblew ; 
'Tu hw'nt i'r sczeem oedd Ianto'r Scwd, 
A Wil o'r Ffrwd yn ffraeo, 
A Josi bach, y rwan doc, 
A Billy Coch yn K€^e. 





3 


'Roedd yno saith o helwyr, 
Disynwyr oedd eu sain, 

Fe fu fy mhen mewn dolur dwys, 
Oherwydd rhwysg y rhain ; 

'Roedd Deio'r Saer yn cadw sŵn, 
Yn herio cwn Llanharan, 


A Dafydd William fel y daf, _ 
Yn gwaeddu, “ a fo Koman. A4 


'Roedd Rowli mawr y Cob/er, 
A Shon y Ffav?er ffest, 
Vn dyweyd am y mwya o gelwydd, 
Bu yno hir gomfes/; ^ 
Er bod y ddau yn pledio'n hy,” 
Gelwyddau rhy gwylyddus, 
Hwy gawsant dewi yn y man, 
A lwo i Daniel Lewis. 


'Roedd Hwnmffre, Pantybendro, 
Yn neidio c'uwch a'r llofft, 

Waeth colli Shan y Bagla Mawr, 
Merch Griff y Cawr o'r Crofft ; 

A Nedi'r Gweu'dd yn hudo ar go'dd 
Am weni 'roedd e' winad, 

A Ianto'r tawr, o Nant-y-twrch, 
A'i fraich am wddf ei gariad. 


R'own innau wedi meddwi 
Yn nghanol hyn o wledd, 
Mi dorais bedair dwbler 
I ferched Castell Nedd, 
A rheiny'n gad, yn fy rhegu i gyd, 
Yr oedd yn bryd ymadael, 
Mi gochais beth, o achos pam, 
Mi redais am fy oedl. 


Llewelyn Davies a'i Gwmni, Argraffwyr, 46, Heol Fawr, Merthyr, 





